Okukola ennyo 


Genda eri enseenene, ggwe omugayaavu; 
lowooza ku makubo ge, era mubeere ba magezi: 
abawa emmere mu biseera eby'obutiti, 
n'akunnaanya emmere yaabwe mu makungula, 
etaliimu mulabirizi, wadde omulabirizi, 
newakubadde omufuzi. Olituusa wa okwebaka, 
ggwe omugayaavu? olizuukuka ddi okuva mu 
tulo? Naye otulo otutono, n'okwebaka okutono, 
n'okuzinga emikono katono okwebaka: obwavu 
bwo bwe bulijja ng'atambula, n'ebbula lyo 
ng'omuntu alina emmundu. ENGERO 6:6-11 


Kuuma omutima gwo n'obunyiikivu bwonna; kubanga mu 
kyo mwe muva ensonga z'obulamu. ENGERO 4:23 


Afuuka omwavu akola n'omukono omugoye: naye 
omukono gw'omunyiikivu gugaggawaza. Nga vinega eri 
amannyo, n'omukka eri amaaso, n'omugayaavu bw'atyo 
eri abo abamutuma. ENGERO 10:4, 26 


Omukono gw'abanyiikivu gulitwala obufuzi: naye 
abagayaavu baliweebwa omusolo. Omugayaavu tayokya 
bye yalya mu kuyigga: naye eby'omusajja omunyiikivu 
bya muwendo nnyo. ENGERO 12:24, 27 


Emmeeme y'omugayaavu yeegomba, so terina kintu 
kyonna: naye emmeeme y'omunyiikivu egenda kugejja. 
Obugagga obufunibwa mu bwereere bulikendeera: Naye 
oyo akunnaanya olw'okutegana aliyongera. 

ENGERO 13:4, 11 


Mu kutegana kwonna mulimu amagoba: naye okwogera 
kw'emimwa kugenda mu bwavu bwokka. ENGERO 14:23 


Ekkubo ly'omugayaavu liri ng'olukomera olw'amaggwa: 
naye ekkubo ly'omutuukirivu litangaazibwa. 
ENGERO 15:19 


Era oyo agayaavu mu mulimu gwe, muganda w'oyo 
ayonoona nnyo. ENGERO 18:9 


Obugayaavu busuula otulo otungi; n'omwoyo ogutaliiko 
kye gukola gulibonaabona n'enjala. Omugayaavu akweka 
omukono gwe mu kifuba kye, n'ataguzza mu kamwa ke. 
ENGERO 19:15, 24 


Omugayaavu tajja kulima olw'obunnyogovu; ky'ava 
asabiriza mu makungula, so talina ky'alina. Toyagala 
kwebaka, oleme okujja mu bwavu; zibula amaaso go, 
ojja kukkuta emmere. ENGERO 20:4, 13 


Ebirowoozo by'abanyiikivu bitera okubeera ebingi byokka; 
naye ku buli omu ayanguwa okwagala kwokka. 
Okwegomba kw'omugayaavu kumutta; kubanga emikono 
gye gigaana okukola. Yeegomba n'omululu olunaku 
Iwonna: naye omutuukirivu agaba n'atasonyiwa. 

ENGERO 21:5, 25-26 


Omugayaavu agamba nti Waliwo empologoma ebweru, 
Ndittibwa mu nguudo. Olaba omusajja omunyiikivu mu 
mirimu gye? aliyimirira mu maaso ga bakabaka; tajja kuyi 
mirira mu maaso g'abantu ababi. ENGERO 22:13, 29 


Nagenda nga mpita mu nnimiro y'abagayaavu, ne mu 
nnimiro y'emizabbibu ey'omuntu atalina magezi; 

Era, laba, byonna byali bikutte amaggwa, n'entungo nga 
bibisse ku maaso gaayo, n'ekisenge kyakyo eky'amayinja 
n'amenya. ENGERO 24:30-31 


Ng'oluggi bwe lukyuka ku hingi ze, n'omugayaavu 
bw'akyuka ku kitanda kye. ENGERO 26:14 


Kubanga ne bwe twali nammwe, bwe twabalagira nti, 
omuntu yenna bw'atayagala kukola, talyanga. 
2 ABASESALONIKA 3:10 


Buli omukono gwo kye gunasanga okukola, kikole 
n'amaanyi go; kubanga tewali mulimu, newakubadde 
olukwe, newakubadde okumanya, newakubadde amagezi, 
mu ntaana gy'ogenda. OMUBBIRIZI 9:10 


Olw'obugayaavu bungi ekizimbe kivunda; 
era olw'obugayaavu bw'emikono ennyumba ekulukuta. 
OMUBBIRIZI 10:18 


Omubbi aleme kubba nate: wabula akole nnyo, ng'akola 
n'emikono gye ekirungi, alyoke amuwe oyo eyeetaaga. 
ABAEFESO 4:28 


Temukyawa mirimu gya maanyi, newakubadde okulima, 
Omuntu Ali Waggulu ennyo gwe yateekawo. OMUNTU 7:15 


Omugayaavu ageraageranyizibwa ku jjinja ebbi, era buli 
muntu alimuwuuba n'amuswaza. Omugayaavu 
ageraageranyizibwa ku bucaafu bw'omusulo: buli muntu 
agusitula alisika omukono gwe. OMUNTU 22:1-2 


Omuntu okuggyako nga yeenyweredde mu kutya Mukama, 
ennyumba ye ejja kumenyebwa mangu. EKIKOLWA 27:3 


Kangavvula omwana wo, omukwate n'okukola emirimu, 
enneeyisa ye ey'obugwenyufu ereme okukunyiiza. 
EKIKOLWA 30:13 


Musindike akole, aleme kuzira; kubanga obugayaavu 
buyigiriza ebibi bingi. EKIKULU 33:27 


